
GALARÜS GOFFADWRIAETH 


LLOFRUDDIAETH 


A gyflawnwyd ar gorfl 


JOHN DAYIES 


DWYN Y STAE, OERLLAW SIRIÌOWY, 


Plwyf Llangynydr, Swydd Frycheiniog. 


r y %ed o Fehefin, pryd y hrathwyd ef achyllell gan ei 
frawd yn nghyfraith ; yn nghyda dr waredigaeth a ga- 
foddM. Daoies, eifrawd, yr h(wn hefyd a wanwyd ar 
un gyllelL Am ba weithred ofnadwy cyrchwyd Joseph 
liichards i garchar Äberhonddúi arosei brawf. 


Gwranclewch y .inanol Gymry mwynion 
Ar hyn o ganiad lawn o gwynipn, 

Sef arn loiiuddiaeth annhrugarog 
Gyinerodd le yn Sẁýdd Frycheiniog. 


2 



Ar Dwyn j Star geiilaw Tredegar 
’Roedd gwr a gwraig yn byw er’s amser, 
’Nol tysiiolaeŵ eu cym’dogion 
Yr o’ent yn byw yn anheddyclilon. 

Dau frawd i’r wraig, mae hanes yma 
Oedd yno gyda hwy’n lletya, 

Gallaseut fod yíi deulu hapus, 

Heb gas eiriau fyyr’n gysurus. 


Y wraig a’r brodyr, mi ddebygwn, 

Oedd 0 Fachynlleth, Sir Drefaldwyn; 
’Roedd y ddau frawd o rodiad gweddus 
Ond diwedd trist ddaeth i John Dayies. 


Y chweched ddydd o fis Mehefin 

Y gwr a ddaeth i’r tŷ yn sydyn"; 
Cai’r wraig ac yntau eiriau croesion, 
Fel byddai ef a’i ddrw'g arferion. 


nghyfraith ddwedodd wrthc 
raewch eich dau gytuno, 
wch fyw yn dawel 
i i chwd Iwyr ymadael. ' 


Pryd hyn y gw'r a ymgreulonodd, 
M-eAyn cyllell fwtsiwr fawr ymaílodd, 
A brathodd ef ei fraw'd yn nghyfraith 
Yr hyn achosodd ei farwolaeth. 


■ archpll dorai’r adyn ciaidd, 
ddyfnder oedd yn llawn pum modfedd, 
newn i’w gorph gerllaw i’w galon, 
dyrna laddfa trist erchyslon. 



Ei waed a redodd, gellwcli gredu, 

Tu fewn i’w gorph gwnaéth llawer gronu, 
A’r llawr yn goch oedd yno i’w weled, 
Duw’r nef a’n cadwo rhag fath weithred. 

Drachefn a’r gyllell ceisiai’n ddiball 
Ladd ei frawd yn nghyfraith arall, 

Fe írathodd hwn mewn modd dychrynllyd, 
Ond methu wnaeth a dwyn ei fywyd. 

Fe wanai’r gyllell trwy ei drowsis, 

A’i grys a’i ddrofers yn arswydus, 

Hyd at yr asgwrn gellwch goelio, 

Nes oedd ei waed i’r Ilawr yn IIiwio. 

Er hyny cafodd waredigaeth‘ , 

Pan oedd yn ymyl safn marwolaeth; 

, ’Roedd éf^o’f biâen yn wael eiiechyd, 

Ond Duw a fynai safio’i fywyd. 

Ei fx*awd ar lawr yn farwol yno, 

Meddygon byd nid all’sai safio, 

Agorwyd ef, O! ’r fath olygfa, 

’Rpedd yno bawb mewn-.poen a gwasgfa. 

Cynaliwyd yno gwest y Crowner, 

’NoI arferiad teyrnas Loegr, 

A’r jury farnai’n gydwybodol 
Mai’i ladd a gafodd yn wiríbddoi. 

A Joseph Richards gad^ ei gyrchu 
I mewn i garchar Aberhonddu, 

■ Ilyd ddydd y s'esiwn fe a’i cedwir, 

Ac yno caiff' ei farnu’n gywyr. 




Yr un a gafocld .waredigaetli 

Fo’n codi’i lef àr Dduw Ehagluniaeth, 

Gan ddweyd ti’m cedwais me\yn cyfyngder, 
Yn awr dy ewyllys di a wnelcìr. 


Y wraig a’r piant a’r holl berth’nasau, 
Rhowch bwys ar Dduw bob hwyr a borau, 
A’r brawd a laddwŷd boed ei enaid 
Yn inhiith angylion a seraphiaid. 


Bob nos a dydd gweddiwn ninnau 
Aa chlywoin son am lofruddiaethau, 

Füb Uwyth ac ìaith fo yn gytuno, 

Amen, Ainim, ’rwy yn dyiuuno. 

D^iJünüs, Llanybydder. 


^T. JüiiL's, 


&âè¥{yr4(hn: Argraírwyd 



